Moni, ndine m'batizi-Ndili ndi funso-Ngati mutafa lero, kodi mukutsimikiza kuti mudzapita 
kumwamba? (Ngati mukutsimikiza: Kodi mumakhulupirira kuti munthu ayenera kuchita chiyani kuti 
apulumuke?) Baibulo limati pali chinthu chimodzi chokha chimene ife timachita. ayenera kuchita kuti 
apulumutsidwe - ndi chikhulupiriro chokha chopanda ntchito (pa kukhulupirira Khristu - Machitidwe 
16:31). Mungakondwe Muta mukudziwa zowona? Choyamba, Baibulo limati ife tonse ndife ochimwa 
— pakuti onse anachimwa, naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Kotero ife tonse ndife olakwa pa 
kunama, kuba, kusirira, ndi zina zotero. Ndipo Baibulo limati pali chilango cha uchimo wathu. (Pakuti 
mphotho yake ya uchimo ndi imfa). Choncho malipiro (kapena chilango) chimene timapeza chifukwa 
cha uchimo ndi imfa. Izi si a imfa yakuthupi komanso imfa yachiwiri mu gehena—Ndipo onse abodza, 
adzakhala ndi gawo lawo m’nyanja yoyaka moto ndi moto ndi sulfure ndiyo imfa yachiwiri. Ndiye 
tonse ndife olakwa, sichoncho? (Tonse tiyenera gehena monga a chilango cha machimo athu). Koma 
pali uthenga wabwino - mphatso ya Mulungu ndi moyo wosatha kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye 
wathu. (Inu mukudziwa amene Yesu sichoncho? utatu (Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera)). Baibulo 
limanena kuti Khristu anafera machimo athu, ndipo anaikidwa m’manda. ndi kuti anaukanso tsiku 
lachitatu ndi cholinga chochotsera machimo athu onse ndi kutipulumutsa ku gahena. Pamene Yesu 
anafera machimo anu ndi anga, monga ngati kuti anawachitira—analangidwa m’malo mwathu **1 
Petro 2:24. Baibulo limanena kuti chipulumutso ndi mphatso. “” Pakuti muli opulumutsidwa ndi 
chisomo chakuchita mwa chikhulupiriro; ndipo izi sizichokera kwa inu; ndi mphatso ya Mulungu. 
Osati mwa ntchito, kuti asadzitamandire munthu aliyense’’. Ndiye ndani amalipira mphatso? 
Woperekayo kapena wolandira? Munthu - Wopereka. ((Kodi tiyenera kuchita chilichonse kuti tipeze 
mphatso? Munthu - Ayi)). Ndiko kulondola - ndi wopereka amalipira mokwanira. Popeza 
chipulumutso ndi chaulere, sitiyenera kupereka kalikonse pobweza (sikutengera ntchito zathu 
kapena zochita zathu). Chisomo chimatanthauza “chinthu chimene sitiyenera kuyenerera’ (tiyenera 
helo, osati chipulumutso). Chikhulupiriro chimatanthauza “chimene tikudalira kuti tipulumutsidwe’. 
Chinthu chimodzi chimene Baibulo limati tiyenera kuchita kuti tipulumuke n’chakuti: ‘Khulupirira 
mwa Ambuye Yesu Khristu, ndipo udzakhala wosangalala. pulumutsidwa’’. Kukhulupirira 
kumatanthauza kudalira - sizikutanthauza kungokhulupirira kuti Yesu alipo, koma kudalira 
kwenikweni lye kuti atipulumutse ife tokha. Kukhulupirira pa lye kumatanthauza kuti timayika 
chikhulupiriro chathu chonse ndi chidaliro mu imfa yake, kuikidwa m'manda ndi kuuka kwa akufa 
monga malipiro athunthu a machimo athu (amene amatitsimikizira ife moyo wosatha). Taonani 
ndimeyo silimanena kuti muyenera kulapa machimo anu onse, kapena kubatizidwa, kapena kujowina 
mpingo, kapena kusunga malamulo, kapena kukhala munthu wabwino- limanena kokha khulupirira. 
Ndipo mukangokhulupirira Khristu, mudzakhala kupulumutsidwa kosatha. Mulungu amalanga ana 
ake chifukwa cha machimo awo padziko lapansi, koma sangataye chipulumutso. Choncho chinthu 
chimodzi chimene muyenera kuchita kuti mulandire mphatso ya moyo wosatha ndi kuitana pa Yesu 
mwa chikhulupiriro. bvomereza ndi mkamwa mwako kuti Yesu ndiye Ambuye, ndipo udzakhulupirira 
mu mtima mwako kuti Mulungu anamuukitsa kwa akufa. wakufa, udzapulumutsidwa. Pakuti amene 
aliyense adzaitana pa dzina la Ambuye adzapulumutsidwa. Tisanayambe kuitana pa dzina la Ambuye, 
ndili ndi mafunso angapo kwa inu - 1. Kodi mumakhulupirira kuti ndife tonse? ochimwa? (Inde- 
Aroma 3:23, 1 Yoh. 1:8), 2, Kodi mumakhulupirira kuti tonsefe tiyenera kumoto chifukwa cha 
machimo athu (Inde — Chiv. 21) :8, mz. 3:4, Aroma 1:18) 3. Kodi mumakhulupirira kuti Yesu anafa 
nauka kuti alipire machimo anu onse ndi kukupulumutsani ku gehena? (Inde- 1Yoh. 2:2), 4. Kodi 
mumakhulupirira kuti munthu ayenera kuchita chiyani kuti apulumutsidwe? (Khulupirirani / dalira 
Khristu- Machitidwe 16:31), 5. Kodi kukhulupirira (kudalira) pa Yesu yekha ndikokwanira kapena 
inunso muyenera kukhala munthu wabwino, kusunga malamulo, kulapa machimo anu, ndi kuchita 
ntchito zabwino? (Ayi- Rom. 4:5, 11:6), 6. Kodi pali chilichonse chimene mungachite kuti mutaya 
moyo wosatha? (Ayi - chifukwa ndi mphatso - Yoh. 10:28). - Kodi inuyo panokha mumakhulupirira 
chiyani pa zonsezi? Ngati ndinu woona mtima, ndikufuna kukutsogolerani m’pemphero kuti 


ndipemphe Yesu kuti akupulumutseni. Pempherani mowona mtima: ‘“Wokondedwa Yesu, 
ndikudziwa kuti ndine wochimwa, ndipo ndiyenera kupita ku gehena. Koma ine ndikukhulupirira kuti 
inu munafa pa mtanda, anaikidwa m'manda ndi kuwukanso kuti alipire machimo anga onse. Chonde 
ndipulumutseni tsopano ndipo mundipatse muyaya moyo. Ndikukhulupirira inu nokha pa 
chipulumutso changa - popanda ntchito zanga. Zikomo pondipulumutsa, mwa Yesu dzina, Ameni.” - 
Chotero, ngati mwasankha kuitana pa dzina la Yehova ndi kumpempha lye kuti akupulumutseni inu, 
inu tsopano apulumutsidwa kwamuyaya - ndipo ziribe kanthu zomwe mungachite pambuyo pake, 
simungataye chipulumutso - chifukwa chiri osati za ntchito. Chipulumutso ndi chochitika cha nthawi 
imodzi (munapulumutsidwa pamene munamuyitana lye m’pemphero). “lye amene akhulupirira mwa 
Mwanayo ali nawo moyo wosatha” ( Yohane 3:36 ). Tsopano mukudziwa kuti muli nazo molingana 
ndi Baibulo. Maumboni - Aroma 3:23, (6:23a), Chibvumbulutso 21:8, Aroma. 6:23b, 1 Akorinto 15:3-4 
(Aroma 5 :8), 1Petro 2:24, Aefeso 2:8-9, Machitidwe 16:31, Aroma 10:9, 10:13 (Owonjezera : Yohane 
3:36, Chiv. 3:19). Chonde kugawana. Mulungu adalitse. Thepreaching.com 


